





GWENO PWYN GU. 


A ddoi di, fy nghaiiad, i gysgod y llwyn, 
' Hei, ho, Gweno fwyn gu, 

I glywed yr adar yn trydar yn fwyn, 
Hei, ho, Gweno fwyn gu; 

Daw'r fronfraith i ganu ar frigyn y pren, 

A'r hedydd i gwafrio yn entrych y nên, 

A'r fwyalch i byngeio i blesio fy Ngwen, 
Hei, ho, Gweno fwyn gu. 


Mi wn bydd y rhosyn prydferthaf y sydd, 
Hei, ho Gweno fwyn gu, 
Yn chwenych rhoi cusan i'r gwrid ar dy rudd, 
Hei, ho, Gweno fwyn gu, 
A'r lili'n adlewyrch claerwynder dy fron, 
Gan dd'weyd “* O na b'awn 1cyn wyned a hon,” 
A minau'n addoli dy lygad glas llon, 
Hei, ho, Gweno fwyn gu. 
Ar ol i mi rodio drwy gydol y dydd, 
Hei, ho, Gweno fwyn gu, 
Y nos wrth fyn'd adre cei gyffes fy ffydd, 
Hei, ho, Gweno fwyn gu, 
Bydd swn ein cwmniaeth yn fiwsig a medd, 
A'r lloer yn tywynu yn hoew mewn hedd, 
Â'r ser yn ddysgleiriach pan welant dy wedd, 
Hei, ho, Gweno fwyn gu. 


^l ce go 








2 


O mawr yw fy mhleser'a mwyhder fy myd, 


Hei, ho, Gweno fwyn gu, 


Pan fyddwyf yn dotioar lendid dy bryd, 


Hei, ho, Gweno fwyn gu, 


A'm meddwl yn rhedeg o hyd ac o hyd 
Ar bethau mwy gwerthfawr na golud y byd— 


Priodas, a chariad, a babi; a chryd, 


Hei; ho, Gwono fwyn gu, 








OAN Y MELINYDD. 


—— gg r—.. 
Tonx,—'' Person,Paris,” 
i 
Mae genyf dy cysurus, 
A. melin newydd spon,. 
. A thair o: wartheg brithion 
uu. Yn portar/yifrom. td i: 
Mae genyf drol a ceheffyl, 
. Amerlyn bychan twt, 
A deg o ddefaid tewion, 
A mochyn yn y cwt, . 


Mae genyf gwpwrdd cornel 
' Yn llawn o lestri te, 
A dresser'yn y gegin, 
A phobpeth'yn ei'le, - 


Er hyn igyd mae nghâlon ^^ 


Yn brudd o dan fymron, 
O eisien meinir:hawddgaâr 
7 I wnêyd fy myd-yn llon. 
A ddo'i di, Mari anwyl, 
“.' Pr Eolwys cyda mi? MR 
 Fynghariad, â fy nghoron, 
A'm calon ydwyt tio cb 






es Ak 
fp ge al PO ettdir 
€ 6. € y Wr Ct aef 
i 5 f 






9 


Os do'i di, fy anwylyd, | 
I'm gwneyd yn ddedwydd wr, 

Cei gariad y Melinydd :,. 
Tra try yr olwyn,ddw'r, 


THOMAS MORGAN. 
' < do 5 > 2 
Mrsyn, — Not foeJoe.” 
— 
Thomas Morgan ydwyf'fi, 
Ond pawb a'm geilw'n Twm, 
Wyf fyny'n ffri a. phob, rhyw, sbri, 
A phob peth By'n y, cwm ; 
Mi fu'm mor ffol a llo'n y ddol, 
Am hyn ce's ddyodde' n drwm, 


Os denir fi gan ffyliaid ffri, 
Mi dd'wedaf ““ Nid i L Twm. H. 


Ê YRDWN * 


Nid Tn. 
 isOb na, nai 
Os yw'n a'e 
: pNid i Thomas ; 
Oh na, ma; 
Nid i 'Ewm,; 
Nid i,Thomas, 
'Nid i bwn, 


Arferwn wario f/arian gynt, 
Fel pob rhyw oferddyn, 

Yn awr gofalaf ar bob hynt, 
Am. dalu'm, ffordd fy.hnn 








â 


Y nos o'r blaen gwahoddais ffrynd 
I yfed llwngce neu ddau, 
Ond d'wedai hwnw wrth i'n fyn'd, 
“ Gwin Ffrainge wna ein lleshau,” 


Nid i Twm, &c. 


A dyna hwna, Will Ty'n rhyd, 
Hen fachgen castiog ffol, 

Benthyca arian mae o hyd, 
A byth yn talu'n ol ; 

Nos Sadwrn olaf daeth i'r dref, 
Fel un ar golli'i wynt, 

A byr o arian oedd efe— 
Gofynai fenthyg punt. 


Nid gan Twm, &c, 


Hen gyfaill im” o Benygraig, 
A ddwedai wrthyf, “ Twm 
Ti a gei geny' hanes gwraig, 
Sef gwidw blaen y cwm ; 
Mae ganddi eiddo lawer iawn. 
Mae'n hardd ac ysgafadroed, 
A thi gei yno gartref llawn,” 
Mae'n ddwy a deugain oed ! 


Nid i Twm, &c, 


Rhy hen ! rhy hen a drwg ei llun 
A'i llais yn gras ei sain, 

A phwy briodai'r cyfryw un ? 
Mae'n ddigon hen o nain ! 

Prioded cybydd, neu hen fab, 
Ei hen fam gu os myn, 

Ond byddaf byw 'run fath a'r Pab 
Cyn byth y gwnaf fi hyn. 


Nid i Twm, &c, 








Argraffwyd gon Jones a'i Mab, Aberdar, 





